PORUNOGARAFIYA 


KWIKINISHA 


Mwumvise ko babwiwe kera, Ntuzasambane: 
Ariko ndabibabwiye nti: Umuntu wese ureba 
umugore ngo ararikire, aba yarasambanye na 
we mu mutima we. Niba ijisho ryawe ry'iburyo 
rikubabaje, ukureho kandi ujugunye muri 
wowe, kuko ari byiza kuri wewe ko umwe mu 
banyamuryango bawe arimbuka, atari uko 
umubiri wawe wose wajugunywa ikuzimu. 
Niba kandi ukuboko kwawe kw'iburyo 
kugukomerekeje, ucike kandi ujugunye muri 
wowe, kuko bikugirira akamaro ko umwe mu 
banyamuryango bawe arimbuka, 

atari uko umubiri wawe wose 
uzajugunywa ikuzimu. 
MATAYO 5:27-30 


Amaso y'Uwiteka ari ahantu 
hose, akareba ikibi n'icyiza. 
IMIGANI 15: 3 


Dore ibi nabonye gusa, ko Imana yaremye 
umuntu; ariko bashakishije ibintu byinshi 
byavumbuwe. AMABWIRIZA 7:29 


Kandi ntugire ubusabane nimirimo idatanga 
umusaruro wumwijima, ahubwo ubyamagane. 
Kuberako biteye isoni no kuvuga ibyo bintu 
babikorera rwihishwa. Ariko ibintu byose 
byamaganwe bigaragazwa numucyo: kuko 
ikintu cyose kigaragaza ni umucyo. 
ABANYEFESO 5: 11-13 


Hindura rero abayoboke bawe bari kwisi; 
ubusambanyi, umwanda, urukundo 
rudasanzwe, guhuzagurika, no kurarikira, 
ibyo ni ugusenga ibigirwamana: 
ABAKOLOSAYI 3: 5 


"Nigute nshobora gutsinda 
porunogarafiya no kwikinisha?" 


Dukurikije IMIGANI 16: 6, 
"= kubwo gutinya Uwiteka 
abantu bava mubibi." 


Imana iduha ubuntu bwo 
kutwigisha. 


IMIBARE MURI AMERIKA 


(covenanteyes.com) 

e Abakoresha 28,258 bareba porunogarafiya buri segonda. 
eo Amadorari 3075.64 akoreshwa kuri porunogarafiya buri 
segonda kuri interineti. 

. 79% by'abakora porunogarafiya bakoresheje marijuwana, 
naho 50% bakoresheje umunezero. 1 kuri 5 gushakisha 
kuri mobile ni kuri porunogarafiya. 

e 90% byingimbi na 96% byabakuze barashishikarizwa, 
kubyemera, cyangwa kutabogama iyo baganiriye ninshuti 
zabo. 

. 55% byabantu bakuru 25 na barenga bemeza ko 
porunogarafiya ari bibi. 

> Ingimbi n'abangavu 13-24 bizera ko kutabisubiramo ari 
bibi kuruta kureba porunogarafiya. 

e 1 kuri 5 abapasitori b'urubyiruko na 1 kuri 7 abapasitori 
bakuru bakoresha porunogarafiya buri gihe kandi 
biragoye. Nibyo abayobozi barenga 50.000 bo muri 
Amerika. 

o 43% by'abapasitori bakuru n'abashumba b'urubyiruko 
bavuga ko mu bihe byashize bahanganye na 
porunogarafiya. 

. 64% by'abagabo b'Abakristo na 15% by'abagore 
b'Abakristo bavuga ko bareba porunogarafiya nibura 
rimwe mu kwezi. 

e 7% gusa byabashumba bavuga ko itorero ryabo rifite 
gahunda yumurimo kubarwanya porunogarafiya. 

e 57% byingimbi bashakisha porunogarafiya byibuze buri 
kwezi. 

e 51% by'abanyeshuri b'abahungu na 32% by'abanyeshuri 
b'abakobwa babanje kureba porunogarafiya mbere 
y'ubugimbi bwabo. 

e Kugaragara bwa mbere kuri poronogarafiya mu bagabo 
ni imyaka 12, ugereranije. 

e 71% byingimbi bahisha imyitwarire yababyeyi kubabyeyi. 


Ni ubuhe mibare mu gihugu cyacu? Reka twizere ko 
bitagenda. Dukurikije IMIGANI 14:34, "Gukiranuka gushira 
hejuru ishyanga, ariko icyaha ni igitutsi ku bantu bose." 
Icyo wishimira nicyo kizayobora ubuzima bwawe, 
witondere ibyo ukunda. Ntureke ngo ejo hazaza hawe 
habe impfabusa. 


Ntugasambane. GUSOHORA 20:14 
Ntukaryamane n'abantu, kimwe n'abagore: 

ni ikizira. Ntukaryamane n'inyamaswa iyo ari 
yo yose ngo wanduze, kandi nta mugore 
n'umwe uzahagarara imbere y'inyamaswa ngo 
aryame: ni urujijo. LEVITICUS 18: 22-23 


Kubera iyo mpamvu, Imana yabahaye 
urukundo rubi: kuko nabagore babo bahinduye 
imikoreshereze yabyo muburyo butandukanye 
na kamere: Kandi kimwe na none, abagabo, 
basize imikoreshereze isanzwe yumugore, 
batwitse mubyifuzo byabo; abagabo hamwe 
nabagabo bakora ibitagaragara, kandi 
bakakira ubwabo ibyo kwishura amakosa yabo 
yahuye. ABAROMA 1: 26-27 


Ntimuzi ko abakiranirwa batazaragwa ubwami 
bw'Imana? Ntukishuke: yaba abasambanyi, 
cyangwa abasenga ibigirwamana, cyangwa 
abasambanyi, cyangwa ngo basambane, 
cyangwa abahohotera hamwe n'abantu, 
Ntabwo abajura, cyangwa abifuza, cyangwa 
abasinzi, cyangwa abatukana, cyangwa 
abambuzi, bazaragwa ubwami bw'Imana. 

1 ABAKORINTO 6: 9-10 


Hunga ubusambanyi. Icyaha cyose umuntu 
akora kidafite umubiri; ariko ukora 
ubusambanyi aba acumuye ku mubiri we. 
1 ABAKORINTO 6:18 


